LEIÐBEININGAR 

UM 

HIRÐINGU  BÚFJÁR 


Yfirlœknir  Sig.  E.  Hlíðar  og  dýralœknar  Bandaríkjahersins. 


Stjórn  Búnaðarfélags  íslands  er  að  athuga  form  þessa  bœklings. 


LEIÐBEININGAR 
U M  HIRÐINGU  BÚFJÁR 


SAMIÐ  HAFA 

DÝRALÆKNAR  BANDARÍKJAHERSINS  Á  ÍSLANDI 


I  SAMRÁÐI  VIÐ 

DÝRALÆKNI  RÍKISINS 
BÚNAÐARFÉLAG  ÍSLANDS 
MJÓLKURSAMSÖLUNA 
RANN SÓKNARDEILD  HÁSKÓLANS 


OG 

FÉLAGSMÁLADEILD  BANDARÍKJAHERSINS 
Á  ÍSLANDI 


TRANSFFR 

á 

AUG  171944  j 

Ssfiji  rtecacflbmMW 

T»t  LHernri  i(  L'w?t«í  I 


v*B> 


GEFIÐ  ÚT  AF 

UPPLÝSINGASKRIFSTOFU  BANDARlKJANNA 


INNGANGUR 

Undir  forustu  herra  C.  H.  Bonesteel,  yfirhershöfðingja,  starfar  dýra- 
læknadeildin  ameríska,  bæði  yfirmenn  og  undirgefnir,  í  nánu  sambandi 
við  yfirdýralækni  íslands,  íslenzk  yfirvöld,  Búnaðarfélag  íslands,  Mjólkur- 
samsöluna  og  aðrar  stofnanir,  og  er  hún  að  rannsaka  á  vísindalegan  hátt 
aðalsjúkdómana  í  íslenzkum  nautgripum,  sauðfé,  svínum  og  jafnvel  refum. 

Aðalmarkmið  dýralæknadeildar  Bandaríkjahersins  hér  á  landi  er  sá, 
að  íslenzkir  bændur  eignist  heilbrigðari  bústofn,  en  þeir  eiga  nú,  og  að  allir 
íslenzkir  neytendur  fái  betri  landbúnaðarafurðir,  en  nú  gerist. 

Rannsóknirnar  eru  mjög  víðtækar  og  ná  meðal  annars  yfir  aðferðir, 
til  þess  að  koma  í  veg  fyrir  súrnun,  og  þrautaleitir  að  lyfi  til  þess  að  lækna 
mæðiveikina,  sem  drepur  árlega  svo  þúsundum  skiptir  af  sauðfjárstofni 
íslendinga. 

En  lang-alvarlegasti  sjúkdómurinn  1  íslenzku  sauðfé  er  hin  svo  kallaða 
Mæðiveiki.  Fátt  eitt  vita  menn  um  þennan  sauðfjársjúkdóm,  þótt  hann 
drepi  árlega  mörg  þúsund  fjár  á  íslandi.  Hans  hefir  nú  orðið  vart  í  Suður- 
Afriku  og  á  stöku  stöðum  í  Norður-Dakota  og  Montana  í  Bandaríkjum 
N  orður-  Amerí  ku. 

Um  sláturtímann  í  haust  var  allt  sjúkt  fé  athugað  mjög  gaumgæfi- 
lega,  og  er  nú  verið  að  gera  allt,  sem  unnt  er,  til  þess  að  finna  orsök  sjúk- 
dómsins.  í  vetur  hefir  dýralæknadeild  hersins  og  íslenzka  rannsóknar- 


Gerð  er  tilraun  um  fósturlátssótt  á  hinum  ágœtu  mjólkurkúm  í  Langholti.  Einn  dýra • 
lœknir  úr  hernum  nœr  í  sýnishorn  af  blóði,  en  annar  stendur  hjá  með  gerilsneydd 
tilraunaglös.  Tilraunin  á  að  sýna,  hvort  hcett  sé  við  fósturláti. 


Hér,  í  rannsóknarstofu  Háskólans,  hefst  erfiða  starfið.  Ótal  prófanir  og  tilraunir 
verða  fram  að  fara,  áður  en  orsök  sjúkdómsins  er  fundin,  og  sýkillinn  einangraður. 
En  svo  getur  þó  farið,  að  enn  fleiri  tilraunir  verði  að  gera,  áður  en  lœknisdómur 

er  fundinn. 

nefndin  einnig  verið  að  leitast  við  að  finna  með  hvaða  hætti  sjúkdómur- 
inn  berst  frá  einni  sauðkind  til  annarar,  og  hefta  þannig  útbreiðslu  hans. 

Ennfremur  hefir  dýralæknadeildin  unnið  að  því,  nú  síðustu  mánuðina, 
í  rannsóknarstofu  Háskóla  íslands  og  með  prófessor  Níels  Dungal,  að 
rannsaka  mæðiveikina. 

Auk  þessara  merkilegu  áforma  beinast  og  störf  dýralæknadeildarinnar 
að  því  að  rannsaka  hina  langvinnu  sauðfjárlungnabólgu,  svo  og  réttar  að- 
ferðir  og  hentuga  tíma  fyrir  böð  gegn  húðsjúkdómum.  Þá  er  deildin  og 
að  rannsaka  fósturlát  refa,  sníkjudýr  á  refum,  svínasjúkdóma  og  sjúk- 
dómsgreiningar  búpenings  yfirleitt.  Ennfremur  heilbrigðisháttu  í  mjólkur- 
búum,  mjólkur  umsjón,  athugun  mjólkurvéla  og  íláta  og  tilbúning  rjóma- 
íss.  íslenzk  hross  eru  sterk  og  heilsuhraust  og  þurfa  því  lítt  dýralækna 
við.  Allt  af  hefir  verið  höfð  hin  nánasta  samvinna  við  íslenzk  yfirvöld  og 
íslenzka  dýralækna  á  hverjum  stað  og  bændur  þá,  sem  hlut  eiga  að  máli. 

Berklaraun  hefir  verið  gerð  á  mjólkurkúm,  svo  að  hundruðum  skiptir, 
og  aðferðir  hafa  verið  sýndar  til  þess  að  kenna  mönnum,  hvernig  gera 
skuli  þessa  raun.  En  þær  raunir,  sem  gerðar  hafa  verið  um  fósturláts- 
sótt  í  nautpeningi  og  sauðfé,  eru  þó,  ef  til  vill,  ennþá  mikilsverðari.  Þessir 
sjúkdómar  hafa  átt  sök  á  því,  að  fjölmargar  ær  á  íslandi  hafa  látið  lömb- 


4 


um.  Svo  er  álitið  að  þetta  sé  í 
fyrsta  skipti,  sem  raun  er  gerð 
um  fósturlátssótt  í  nautpeningi 
og  sauðfé  á  íslandi. 

Hundraðstala  af  kúm,  sem 
þessi  raun  hefir  verið  gerð  á 
hingað  til,  hefir  sýnt,  að  sjúb 
dómurinn  er  hér  til,  þótt  fáar 
kýr  hafi  til  þessa  látið  kálfum, 
og  fjárhagsskaðinn  sé  lítill,  enn 
sem  komfð  er.  í  ám  hefir  sjúk- 
dómur  þe^si  verið  alvarlegur,  og 
á  sumum  bæjum  hafa  fimmtíu 
ær  af  hundraði,  eða  jafnvel  fleiri, 
látið  lömbum. 

Sífellt  rannsóknarstarf  í  til- 
raunastofum  Háskólans,  sem  ís- 
enzka  stjórnin  hefir  heimilað 
dýralæknadeild  hersins  aðgang 
að,  hefir  gert  þeim  kleift  að  ein- 
angra  bakteríur  þær,  sem  eiga 
sök  á  sjúkdómi  þessum  1  sauð- 
fé.  Og  er  árangurinn  sá,  að  dýra- 
læknar  hersins  hafa  búið  til 
bóluefni  til  þess  að  hefta  sjúkdóminn.  Og  tilraununum  verður  haldið  áfram 
næstu  vikur  til  þess  að  ganga  úr  skugga  um  áhrif  bóluefnisins. 

Annað  nauðsynjamál,  sem  rannsóknarnefnd  læknaskólans  og  dýra- 
læknadeild  hersins  hafa  samstarf  um,  er  að  leitast  við  að  búa  til  varnar- 
lyf,  er  nota  megi  til  þess  að  gera  tilraun  á  sauðfé  um  innyflasjúkdóm 
þann,  sem  kallaður  er  garnaveiki  (para  tuberculosis). 


Fallegt,  heilbrigt  lamb,  vekur  bros  á  allra 
vörum  —  þar  meö  taliö  lambið  sjálft. 


5 


KÝRNAR  YÐAR 


Náttúran  veitir  ungviðinu  mjólk  til  nær- 
ingar.  Þess  vegna  hefir  mjólkin  að  geyma 
mörg  nauðsynleg  efni,  til  þess  að  byggja 
upp  líkamann,  skapa  táp  og  vernda  heils- 
una.  Mjólkin  hefir  inni  að  halda  eggja- 
hvítuefni,  fituefni  og  kolvetnissambönd, 
steinefni  og  fjörvi  í  auðmeltu  formi.  Allir 
ættu  að  neyta  mjólkur  á  hverjum  degi 
og  manneldis  sérfræðingar  ráðleggja 
mönnum  að  drekka  að  minnsta  kosti  einn 
lítra  af  mjólk  á  dag.  Á  íslandi  er  lítið  um  sólskin  í  skammdeginu  og 
fjörvi  og  ýms  steinefni  vantar  í  daglega  fæðu.  Þar  er  því  mjólk  einkar 
mikilsverð,  því  að  hún  hefir  inni  að  halda  kalk,  sem  mjög  þarf  við,  til 
þess  að  þroska  tennur  og  bein  og  halda  þeim  hraustum.  Ennfremur  er 
A-fjörvi  í  mjólkinni  og  hjálpar  til  þess  að  verja  neytandann  gegn  smit- 
andi  sjúkdómum.  Nú  þar  sem  allir  hafa  fallizt  á  gildi  mjólkurinnar  sem 


Inni  í  fjósinu  eru  júgur  kúnna  athuguS,  til  þess  aö  komast  að  raun  um,  hvort  í  þeim 
sé  sjúkdómur  sá,  sem  kallaður  er  júgurbólga.  Þessi  sjúkdómur  getur  breiðst  út 
fljótt,  og  dregur  hann  bœði  úr  magni  og  gœðum  nýmjólkurinnar .  Sjáið,  hve  hreint 
bœði  fjós  og  kýr  eru.  Ú r  svona  fjósi  kemur  sú  mjólkin,  sem  hreinust  er  og  hœttu • 
lausust  og  bezta  veitir  heilsuna. 


6 


hluta  af  daglegri  fæðu  manna,  verður  að  athuga,  hversu  halda  má  henni 
hreinni  og  ómengaðri.  Mjólkin,  eins  og  hún  verður  til  í  júgri  heilbrigðra 
kúa,  er  1  raun  og  veru  gerlalaus,  en  hún  getur  meingast  eftir  að  hún  kem- 
ur  úr  júgrinu,  ef  ekki  er  gætt  mestu  varúðar.  Bakteríum,  sem  komast  í 
mjólk,  má  skipta  í  tvo  flokka, 
venjulegar  mjólkurbakteríur  og 
hinar,  sem  orsaka  sjúkdóma. 

Mjólkurbakteríur  geta  verið  í 
mjólk,  þegar  hún  kemur  úr  júgr- 
inu,  eða  þær  geta  komist  í  hana, 
ef  mjólkurílát  eða  tæki  eru  ó- 
hrein.  Þessar  bakteríur  sýra 
mjólkina  eða  skipta  henni  og  geta 
freimleitt  gas  af  sama  tagi  og 
það,  sem  er  í  ystri  mjólk. 

Þeir  sjúkdómar,  sem  venju- 
legast  berast  með  mjólk,  eru: 
berklar,  köldusótt,  skarlatssótt, 
taugaveiki,  barnaveiki,  illkynjuð 
hálsbólga,  barnalömun  og  kólera. 

Bakteríur  þær,  sem  orsaka  þessa 
sjúkdóma,  berast  venjulega  1 
mjólkina  frá  mjaltamönnunum, 
meðan  þeir  eru  að  mjólka  og 
fást  við  mjólkina.  Sá,  sem  er 
veikur,  ætti  ekki  að  fást  við 
mjólkina. 

Ef  mjólkinni  er  haldið  kaldri, 
frá  því  er  hún  kemur  úr  kúnni 
og  þangað  til  hennar  er  neytt,  er 
hægt  að  hafa  hemil  á  bakteríu- 
mynduninni,  og  er  þá  ugglaust, 
að  mjólkin  verður  bragðgóð  og 
hættulaus. 


Faritt  eftir  reglum  um  mjólkurkœlingu.  Ef 
mjólkin  er  sval-köld,  geymir  hún  góða  bragð- 
ið  miklu  lengur.  Þegar  bœndur  lengja  þann 
tíma,  sem  mjólkin  helzt  bragðgóð,  geta  þeir 
selt  borgarbúum  meira,  og  neytendur  fá  betri 


7 


Sé  þetta  gert  og  mjólkin  gerilsneydd,  er  það  víst,  að  af  þeim  bakteríum, 
sem  1  mjólkinni  eru  í  fyrstu,  drepast  níutíu  og  níu  af  hverju  hundraði. 

Á  góðu  mjólkurbúi  ættu  aðeins  að  vera  heilbrigðar  kýr.  Veikar  kýr 
ættu  aldrei  að  fá  að  vera  innan  um  aðrar  mjólkurkýr.  Ef  kýrnar 


Grétar  Símonarson  og  dýralœknir  úr  hernum 
skofia  mjólkurílát,  sem  er  hreinsað  á  réttan 
hátt.  Ef  ílátið  er  þegiö  úr  heitu  sápuatni  eöa 
klórupplausn ,  síÖan  skolaÖ  úr  sjóÖheitu  vatni, 
og  svo  látiö  standa  þar,  sem  sem  sól  nœr  til 
þess,  ver  þetta  mjólkina  all-verulega  súrnun 
af  völdum  baktería,  sem  eru  í  ryki  og  ó- 
hreinindum. 


eiga  að  halda  góðri  heilsu  er 
nauðsynlegt,  að  þær  fái  fóðrið  í 
réttum  hlutföllum  og  gnótt  af 
hreinu  vatni.  Ef  salt,  korn, 
þorskalýsi,  fiskmjöl  og  þau  stein- 
efni,  sem  unnt  er  að  fá,  eru  gefin 
til  viðbótar  fóðrinu,  styður  það 
mjög  að  því  að  auka  heilsu 
kúnna,  nyt  þeirra  og  gæði  mjólk- 
urinnar. 

Til  þess  að  störf  líkamans  séu 
í  réttu  lagi,  er  hreyfing  mjög 
nauðsynleg  bæði  mönnum  og 
skepnum.  Kúm  ætti  að  leyfa  að 
hreyfa  sig  að  minnsta  kosti  eina 
klukkustund  á  dag,  jafnvel  um 
vetrarmánuðina,  og  ætti  þá  að 
nota  þann  tíma,  sem  kýrnar  eru 
úti,  til  þess  að  hreinsa  básana. 

Til  þess  að  frameliða  góða  og 
hreina  mjólk  verða  menn  að 
hafa  ljós,  svo  að  þeir  sjái,  hvað 
þeir  eru  að  gera.  Þess  vegna  er 
mikils  um  það  vert,  að  birta  sé 
nóg  í  fjósinu  og  í  mjólkur- 
húsinu. 

Til  þess  að  framleiða  hreina 
mjólk,  verður  bæði  fjósið  og 
mjólkurhúsið  að  vera  hreint. 
Raunir  gerðar  á  rannsóknarstof- 


10 


um  sýna,  að  mjólk  úr  kúm  í  óhreinum  básum  eða  óhreinum  fjósum,  er 
óhrein  og  súrnar  miklu  fyrr  en  mjólk  úr  hreinum  fjósum. 

Það  er  mjög  mikils  vert  fyrir  heilsu  kúnna,  að  loftræsting  sé  góð 
fjósunum.  Sé  loftræsting  ónóg,  verður  loft,  veggir  og  gólf  vot  og  rök,  og 
valda  veikindum  á  kúnum. 

Hrein  og  gerilsneydd  tæki  skyldi  eingöngu  nota  við  mjólkina.  Öll  tæki 
skyldi  vandlega  hreinsa  og  skola  upp  úr  sjóðheitu  vatni  eða  klórupplausn, 
og  þess  vendilega  gætt,  að  ekki  falli  ryk  á  þau  milli  þess  að  þau  eru  notuð. 

Þeir,  sem  við  mjólkina  sýsla,  ættu  að  vera  í  hreinum  fötum.  Þá  skyldi 
og  sá,  sem  mjólkar,  vera  hreinn  og  þurr  á  höndum.  Sérhver  kýr  skyldi 
þvegin  eða  burstuð,  áður  en  hún  er  mjólkuð,  til  að  nema  burtu  óhrein- 
indi  þau,  sem  safnazt  hafa  á  huppana,  lærin,  síðurnar  og  júgrið.  Auk  þess 
ætti  að  klippa  þær  oft  á  þessum  stöðum,  því  að  í  löngu  hárin  safnast  oft 
óhreinindi  með  bakteríum  í,  og  getur  þetta  auðveldlega  komizt  í  mjólkina. 

Janskjótt,  sem  búið  er  að  mjólka,  skyldi  bera  mjólkina  úr  fjósinu  og 
kæla  hana  niður  í  10°  stig  á  Celsíus. 

Af  keim  mjólkurinnar,  fitumagni,  bakteríufjölda  og  hitanum,  sem  hún 
er  geymd  í,  má  ráða  gæði  hennar;  og  getur  mjólkurbúseigandi  sjálfur  ann- 
azt  þetta.  Það  ætti  að  vera  í  augum  uppi,  að  sá  bóndi,  sem  eyðir  þeim  tíma 
og  þeirri  varkárni,  sem  nauðsynleg  er,  til  þess  að  hafa  mjólkina  hreina  og 
heilnæma,  ætti  að  fá  meira  fyrir  vöru  sína  en  hinn,  sem  er  jafnkærulaus  um 
allt  frá  upphafi  til  enda. 


Stefán  Björnsson  og  tveir  dýralœknnr  úr  hernum  taka  sýnishorn  af  mjólk  til  próf - 
unar  í  rannsóknarstofu,  til  þess  aÖ  kynnast  hinum  mismunandi  gœÖum  mjólkurinnar. 


11 


SVININ  YÐAR 


Svínarækt  á  íslandi  hefir  aukizt  töluvert  nú 
um  nokkur  undanfarin  ár,  og  er  það  að  miklu 
leyti  vegna  úrgangs  þess  og  skvols,  sem  kom- 
ið  hefir  frá  setuliðinu  og  hafa  má  til  fóðurs 
þessum  skepnum.  Þetta  er  í  raun  og  veru  mjög 
gott  svínafóður,  því  að  það  hefir  inni  að  halda 
nauðsynleg  A-fjörvi,  steinefni,  eggjahvítuefni, 
fituefni  og  kolvetnasambönd,  og  er  þetta  allt 
gott  fóður  hvað  með  öðru.  En  með  skvolinu  er  þó  nauðsynlegt  að  hafa 
gras  eða  jurtir  og  nóg  af  hreinu  og  góðu  vatni,  ef  árangurinn  á  að  vera 
góður.  Handa  grísamæðrum  og  uppvaxandi  grísum  er  líka  gott  að  bæta 
mjólk,  korni,  beinum  og  fiskmjöli  við  daglega  fæðu  þeirra. 

Sú  hugmynd,  að  svín  séu  óhreinar  skepnur  er  hvergi  nærri  rétt.  Svín 
ættu  að  hafa  jafn  hreina  bústaði  og  önnur  dýr,  og  oft  er  það,  að  svín 
halda  stíum  sínum  hreinni  en  t.  d.  kýr.  Eitt  af  því,  sem  leiðir  af  slíku 
hreinlæti  er  að  það  stuðlar  að  því  að  hefta  innvortis-sjúkdóma.  Loftræst- 
ing,  nóg  birta  og  upphækkað  gólf  stuðla  og  að  æskilegu  hreinlæti. 

Því  er  svo  háttað  um  svín,  sem  aðrar  lifandi  verur,  að  þau  þurfa  sól- 
skin,  til  þess  að  dafna  eðlilega.  Af  þessum  sökum  ætti  smágarður  eða 
grasflötur  að  fylgja  hverri  stíu,  svo  að  svínið  geti  hreyft  sig,  sleikt  sól- 
skinið  og  bitið  grasið,  sem  þar  er  að  fá.  Svínum,  sem  ekki  hafa  aðgang 
að  beit,  hefir  reynzt  hættara  við  blóðleysi.  En  þegar  skilyrðin  hafa  verið 
bætt,  hefur  blóðleysið  líka  læknazt. 

Grísir  á  spena  eru  lítið  hárgaðir  og  ekki  mjög  feitir;  ætti  að  gefa  þeim 

bæli  úr  svo  lausu  dóti,  _ 

að  þeir  gætu  hreiðrað 
sig  í  því,  og  ætti  það 
ekki  að  vera  rykugt. 

Hey,  hálmur  og  hefil- 
spænir  eru  góðir  til 
þessa.  Svín  þurfa  að 
hreyfa  sig.  Þau  dýr, 
sem  enga  hreyfingu 
hafa,  hafa  minna 
hjarta  og  minni  lungu 
og  eru  næmari  fyrir 
sjúkdómum  en  hin,  er 
þess  eiga  kost  að 
hreyfa  sig  í  sólskininu. 

Magi  svína  er  tiltölu- 
lega  lítill,  og  ættu  þau 
því  að  hafa  aðgang  að 
fóðri  nokkrum  sinnum 
á  hverjum  degi. 


Ef  svín  njóta  sólskins,  erit  í  hreinu  lofti  og  fá  a<í  hreyfu 
sig,  styrkist  heilsa  þeirra  fljótt  og  þait  veróa  arfivœn- 
legri  eign . 


12 


Þegar  veiki  kom  upp  í  svínum  í  nágrenni  Reykjavíkur  nú  fyrir  skömmu ,  buðu  dýra - 
lœknar  hersins  hinum  innlendu  dýralœknum  á  staðnum  þegar  í  stað  aðstoð  sína.  Ás - 
geir  Einarsson  og  dýralœknir  úr  hernum  athuga  svín,  sem  hefir  á  sér  einkenni  svína- 
kóleru.  Með  nýjum  sótthreinsunaraðferðum,  sem  dýralœknar  hersins  stungu  upp  á  ný • 
lega,  tókst  að  hefta  sjúkdóm  þennan,  sem  var  að  drepa  hundrað  prósent  af  samfœð- 
ingjahópum  ungra  grísa  í  nágrenni  Reykjavíkur  og  Hafnarfjarðar. 

Gyltur  ættu  ekki  að  vera  of  feitar,  því  að  það  gerir  þeim  meðgönguna 
erfiðari  og  hindrar  þroska  spenanna.  Rétt  áður  en  grísirnir  fæðast,  ætti 
að  láta  gyltuna  í  hreina  stíu  og  þvo  spenana.  Þetta  mundi  verða  til  þess 
að  koma  í  veg  fyrir,  að  hinir  ungu  grísir  sýktust  af  spenunum. 

Svína-sjúkdómar  skiftast  í  þá  sjúkdóma,  sem  orsakast  af  mataræði, 
smitun  og  sníkjudýrum.  Þau  svín,  sem  fá  gott  fóður,  steinefni,  vatn  og 
gott  kjarnfóður,  ættu  að  vera  að  miklu  leyti  laus  við  þá  sjúkdóma,  sem 
stafa  frá  fóðrinu.  Úrgangur  frá  herbúðunum  er  álitinn  yfirhöfuð  ágætt 
fóður.  Lungnasjúkdómar  stafa  af  því,  að  of  mörg  svín  eru  höfð  saman  í 
rökum  og  óhreinum  híbýlum.  Ef  þessu  er  kippt  í  lag,  má  hafa  hemil  á 
sjúkdómnum.  Blóðsjúkdómar,  eins  og  svínakólera,  miltisbrandur  svína 
heimakoma  og  lungnapest,  má  lækna,  eða  hafa  hemil  á  að  nokkru  leyti, 
með  bólusetningu.  Þarma-sjúkdómar  eru,  á  hinn  bóginn,  að  kenna  ó- 
þrifnaði,  einkum  að  því,  er  tekur  til  fóðurs  og  vatns.  Venjulega  má  hafa 


13 


hemil  á  þessum  sjúkdómum,  með  því  að  auka  hreinlætið  bæði  um  fóður 
og  híbýli.  Sóttkvíun  er  eitthvert  bezta  ráðið,  til  þess  að  hafa  hemil  á 
nýkomnum  smitsjúkdómum.  Sjúku  svínin  ætti  að  skilja  frá  hinum,  sem 
heilbrigð  eru,  sjúkdómurinn  getur  borizt,  ekki  aðeins  með  snertingu,  held- 
ur  með  stígvélum  hirðisins,  flugum,  rottum,  saur  úr  svínunum  sjálfum, 
rennandi  vatni  o.  frv. 

Hreinlæti  er  bezta  ráðið  til  að  halda  í  skefjum  sníkjudýrasjúkdómum 
í  svínum.  Sumir  þessara  sjúkdóma  geta  borizt  til  manna,  og  fyrir  því 
ætti  að  sjóða  svínakjöt  vel,  áður  en  það  er  etið,  eða  frysta  það  niður  í 
20  gráður  á  Celsius  í  20  daga  eða  lengur,  eða  geyma  það  lengi  í  sterkum 
saltpækli. 

Lýs  og  kláði  koma  venjulega  af  óhreinindum.  Hvorugt  þetta  getur 
þrifist,  ef  fita  er  í  fóðrinu,  svo  að  þau  svín  fá  sjaldan  á  sig  þennan  ó- 
fögnuð,  sem  alin  eru  á  úrgangi  frá  hernum.  Ef  pokar  eru  vættir  í  olíu, 
og  bundnir  við  stólpa  þá,  sem  svínin  nudda  sér  við,  nægir  það  venju- 
lega  til  þess  að  útrýma  sjúkdómnum. 


Þetta  er  fyrirmyndar  svínastía.  Hún  er  hrein,  þurr,  vel  björt  og  loftrœstingin  góö. 
Takiö  eftir  vörzlugrindinni  viÖ  hliÖina.  Hún  er  til  varnar  smágrísunum.  Upphœkk - 
aÖa  gólfiö  er  þakiÖ  hefilspónum. 


14 


SAUÐFÉÐ  YÐAR 


Hin  miklu  og  ágætu  beitilönd  og  hinir 
löngu  sólbjörtu  sumardagar  á  íslandi, 
skapa,  að  kalla  má,  hin  ákjósanlegustu 
skilyrði  til  sauðfjárræktar.  Þó  hefir  ýms- 
um  sjúkdómum  skotið  upp  hér,  og  ef  út- 
breiðsla  þeirra  er  ekki  heft,  verða  þeir  til 
allmikils  tálma  þeim,  sem  sauðfjárrækt 
stunda. 

í  allri  kvikfjárrækt  reynist  það  happadrýgst  að  koma  í  veg  fyrir  dýra- 
sjúkdóma,  sjúkdómsvörnin  verður  auðveldari  en  lækning,  þegar  skepnurn- 
ar  eru  orðnar  sýktar.  En  ef  sjúkdóma  verður  nú  samt  sem  áður  vart,  eru 
til  ýmsar  aðferðir,  til  þess  að  kljást  við  þá,  grundvallarreglur,  sem  beita 
má,  til  þess  að  halda  tjóninu  í  skefjum  eða  draga  úr  því.  Sumar  af  þess- 
um  ráðstöfunum  eru  þær,  sem  nú  skal  greina: 

1.  Að  veita  kindunum  hreint  og  heilnæmt  fóður  og  gott  vatn. 

2.  Hafa  þær  í  hreinum  og  þurrum  húsum  með  góðri  loftræstingu. 

3.  Láta  kindurnar  njóta  eins  mikils  sólskins  og  unnt  er,  svo  og  hreyf- 
ingar  í  fersku  lofti. 

4.  Að  koma  í  veg  fyrir  samgöngur  milli  sjúkra  og  ósjúkra  kinda. 

5.  Að  einangra,  sóttkvía  eða  slátra  fénu. 

6.  Að  hreinsa  og  sótthreinsa  allar  kvíar,  hús  og  tæki,  sem  smitast  hafa 
eða  óhreinkazt  af  sýktu  fé. 

7.  Ef  til  er  gott  bóluefni  við  sjúkdómum,  er  sjálfsagt  að  nota  það. 

Um  garnaveiki  er  það  að  segja,  að  bakteríurnar,  sem  orsaka  hana,  má 
finna  í  sauri  sýktra  kinda.  Ef  saurnum  er  ekki  mokað  burtu,  verða  bakt- 
eríur  þessar  í  húsunum,  og  breiðist  þá  sjúkdómurinn  út  til  heilbrigða  f  jár- 
ins.  Það  er  því  augljóst,  að  nauðsynlegt  er  að  moka  út  saurnum,  sem 
oftast. 

Við  sauðfjársjúkdómum  þeim,  sem  nú  ganga  yfir  ísland,  eru  enn  sem 
komið  er,  fá  örugg  bóluefni  fáanleg  til  lækningar.  En  þess  er  þó  að 
vænta,  að  verulega  góður  árangur  verði  af  þeim  rannsóknum,  sem  nú 
standa  yfir. 

Reynslan  hefir  sýnt,  að  varnarlyf  við  bráðapest  hafa  fullkominn  hemil 
á  þeim  sjúkdómi,  og  að  önnur  varnarlyf  hafa  reynzt  mjög  vel  við  blóð- 
sótt  í  lömbum  og  stundum  við  lungnabólgu. 

Bæði  innvortis  og  útvortis  sníkjudýr  veikja  mjög  viðnámsþrótt  dýra. 
Þessir  sníklar  lifa  á  blóði  dýranna,  sem  þeir  búa  í.  Innvortis  sníklar  eru: 
ormar  í  lungum,  lifur,  innýflum  og  öðrum  fleiri  líffærum  líkmans.  Út- 
vortis  sníklar  eru  lýs  og  færilýs  í  ull  og  á  skinni  sauðkinda.  Ef  húsin  eru 
eru  hrein,  og  oft  stungin,  verður  það  til  þess,  að  hafa  má  hemil  á  útvortis 
sníkjudýrum  um  vetrarmánuðina. 

Útvortis  sníkjudýr  ætti  að  þrífa  af  kindunum,  áður  en  farið  er  að  hýsa 


15 


þær  á  haustin.  Bezt  er  þó  að  baða  sauðfé,  þegar  hlýtt  er  orðið  í  veðri, 
seint  í  júní  eða  snemma  í  júlí,  rétt  eftir  að  féð  hefir  verið  rúið. 

Fjárböðun  að  vetrarlagi  hefir  miklu  minni  áhrif,  því  að  þá  er  ullin 
orðin  mikil  og  fita  í  henni,  og  er  þá  erfitt  fyrir  baðlyfið  að  komast  inn 
að  skinninu,  en  þar  hafazt  sníkjudýrin  við.  Þegar  sauðkindur,  sem  þjáð- 
ar  eru  af  sníkjudýrum,  eru  látnar  margar  í  sama  hús  að  haustlagi,  þá  er 
það  oft,  að  sníkjudýr  setjast  að  í  fóðurílátum,  jötum  eða  á  húsveggjunum, 
svo  að  jafnvel  þótt  vetrarböðun  sé  góð,  er  mjög  hætt  við  því,  að  féð  sýkist 
aftur,  þegar  það  er  á  húsi.  Með  því  að  baða  féð  seint  á  vorin  eða  snemma 
sumars,  er  þessari  hættu  að  mjög  verulegu  leyti  bægt  í  burtu;  þá  þarf  og 
minna  baðlyf  að  nota  og  hægra  fyrir  lyfið  að  komast  inn  að  skinni.  Þá 
er  líka  minni  hætta  á  því,  að  kindurnar  kvefist  af  kulda  upp  úr  böðun- 
inni. 

Ef  það  tekst  að  útrýma  útvortis  og  innvortis  sníklum,  og  fylgt  er  regl- 
unum  um  að  hafa  fóðrið  og  vatnið  hreint  og  hýbýli  og  lífsskilyrði  heilsu- 
samleg,  þá  ætti  sauðféð  að  vera  heilsugott  og  þroskast  fljótt. 


Dýralœknar  hersins  koma  í  heimsókn  að  Reykjum,  jörð  nálægt  Álafossi,  og  er  Hannes 
Jónsson  dýralœknir  (nú  dáinn)  í  för  meö  þeim.  Ásgeir  Bjarnason  heldur  í  eina  af 
kindum  sínum,  sem  veriÖ  er  aö  skoöa,  til  þess  aÖ  komast  aÖ  raun  um,  hver  sé  orsök 
sjúkdóms  þess,  er  hanv  bjáir. 


16 


Gísli  ÞórÖarson  sýnir  dýralœknum  hersins  refi  sína. 


ijfanyndtniftr  hefír  U.  S.  Am 


17 


Númi  Eiríksson  og  dýralœknir  úr  hernum  vinna  saman  að  því, 
í  sláturhúsi  í  Reykjavík,  að  kryfja  til  rannsóknar  sauðkind,  sem 
sýkzt  hefir  af  mœðiveikinni.  Með  lungun  var  farið  l 
rannsóknarstofuna  til  gaumgœfilegrar  athugunar,  til  þess  að 
leita  að  orsökum  þessa  skaðlega  sjúkdóms. 


Gerð  er  tilraun  á  íslenzkum  hesti,  til  þess  að  sjá,  hvort  hann 
er  holhnúska.  —  íslenzk  hross  hafa  reynzt  sterk  og  heilsugóð. 


LIBRARY  OF  CONGRESS 


0  002  828  855  4 


Minnisblað 


KYIKFJÁRRÆKT 

ALMENNAR  ATHUGASEMDIR:  Til  þess  að  koma  upp  og  viðhalda 
sterkum  og  heilsugóðum  bústofni. 

1.  Hafið  hrein,  þurr,  vel  loftræst  fjós  og  fjárhús. 

2.  Gefið  skepnunum  hreint  og  heilnæmt  fóður  og 
vatn. 

3.  Látið  ekki  hjá  líða,  að  leyfa  skepnunum  að  hreyfa 
sig  sem  mest  og  hafa  nóg  af  fersku  lofti  og  sól- 

.  skini. 

U.  Leyfið  engin  mök  við  sjúkar  eða  sýktar  skepnur. 

5.  Takið  á  brott  allar  veikar  skepnur,  einangrið 
þær  í  sóttkvi,  eða  slátrið  þeim. 

6.  Bólusetjið,  ef  dugandi  bóluefni  er  til. 

KlR 

Til  þess  að  fá  hreina,  óspillta  mjólk,  er  þetta  nauð- 
synlegt : 

1.  Að  kýrnar  séu  hraustar, 

2.  Að  fjós  og  hús  séu  hrein  og  vel  loftræst. 

3.  Að  fóður  og  vatn  sé  hreint  og  heilnæmt, 

U.  Að  öll  mjólkuráhöld  og  ilát  séu  hrein. 

5.  Að  mjólkurherbergi  og  mjólkurhús  séu  hrein. 

6.  Að  vera  hreinn  á  höndum  og  í  hreinum  fötum. 

7.  Að  hafa  mjólkina  alltaf  svál-kálda. 

8.  Að  verja  mjólkina  ávallt  fyrir  ryki  og  öðrum  ó- 
hreinindum. 


